





mi mg p o 


Carchar-Fy ifyrdodau 
7... IOAN BUNYAN, 


GWEINIDOG Y BEDYDDWYR YN 'BEDFORD, 


A: ysgrifenwyd ganddo ef ei hun pan oedd yn Garcharor yno, 
1665, am na chyd-ymffurfiai â Seremoniau Eglwys Loegr: 


WEDI EU CYFEIRIO 


AT GALONAU SAINT YN DYODDEF, 
A PHECHADURIAID YN TEYRNASU. 








Ger 


, aM ï —— un & 
Aberystwyth: Argraffwyd gan James a Williams.---Pris Ceiniog. 





mr ini Ln diu mn yar yug TI du un y ch 


a yn yr Arglwydd hylwydd, hy, 
Rho'f it gyfarchiad cariad cu, 
Mewn Ffydd du ì ti gynnydd gwìr, 
Cais rodio'n dal ar sanctaidd dîr. ^ 
9 Rwyt yn fy annog byth heb baid, 
T ddal fy mhen uwch llîf a llaid ; 
Nac aur gwell yw dy gynghor di, 
Ei eisiau'n fawr oedd arnaf fì. 
Mae cynghor da bob pryd yn dda, 
A'r doeth a'i derbyn yn ddina', 
Er bod rhai ffôl yn cyfri'r dyn 
Rydd gynghor da'n droseddwr blin. 
4 'Rwy'n cym'ryd ar dy law'n bur Mm” 
— OSgrifenu ataf fi mor fwys; 
Fy nhraed ar fynydd Seion sydd, Sg 
Am hyn bydd lawen un diludd. 
5 Fy nghorph yn siwr mewn carcharsydd, 
Ond etto*"m meddwl rêd yn rhydd, 
I studio Crist, can wel'd heb wae, 
Y môdd i mi mor fwyn y mae. 
Er cadw fy allanol ddyn, 
Rhwng byllt a bârau cedyrn cyn, 
Trwy ffydd yn Nghrist, f' anwylaf Nêr, 
-Mi allef sagthu wwch y sêr. 
Â 


co 


Uu 


Ee? â - z s > o es anne: a 3 
Bo A aaa, aes nee celf i aU PS 
Ê z Ms se ê - y yR 
ax 1 < ; 









o 

7 Ni attal byllt ysbrydoedd byw, 
Nac ysgar rhyngof 'chwaith a'm Duw, 
Na chloffi'm ffydd, a'm gobaith gu, 

Câf fyn'd uwchlaw'r cynddeiriog lu, 

8 Mae'n gysur da ì'm nôs a dydd, 

I feddwl pan yr o'wn yn rhydd, 
Pregethais hêdd a bywyd rhâd, 
I bechaduriaid trwy 'r holl wlâd. 

9 Achub eneidiau oedd fy swydd, 

'Trwy ddewr bregethu ffydd yn rhwydd; 
O hyny ^n awr im' cysur sydd, 
Ac-felly câf hyd angeu ddydd, 

10 Nid chwedlau cyfrwys ddysgodd dyn, 
O'wn yn bregethu yn fy ngwŷn; 
Ond gwìr air. Duw; trwy'r hwn heb lai, 
Y daliwyd pechaduriaid rai$ 

11 Pa rai a wnaed 1 wel'd yn wiw, 

Eu pechod yn ei lun a'i liw ; 
Ac eisiau'r Iesu i*w rhyddhau, 
Rhag angeu cul oedd wedi cau. 

12 'N awr y calongu gynt ag oedd 
I Dduw'n elynion gwyllt ar g'oedd, 
Cofleidiant Grist a'i air fel gwyr, 
Gongcwerwyd gan ei eiriau pur. 

13 Clywaf eu griddfan llwys a'u Hef 
At Ìesu Nâf am râs o'r nêf, 

Cashau eu pechod a'i farwhau, 
Sancteiddrwydd carant heb nacau, 

14 Hyn oedd fy ngorchwyl yn ddi-fraw, 
Pan gosodasant amaf iaw; 
Ac oddiwrth hyn tynasant fì, 

Gan weiddi'n groch mewn uchel gri, 
“15 Chwi Hereticaidd dwyllwr dewch, 
1 garchar caeth 'nawr myned cewch; 
Pregethu maes, nid trigo'n nhrê', 
T'r eglwys gelyn yn ddi-ble. 
'16 Onâ gan fod hêdd yn f' enaid hy, 
'Nghyd â'r gwirionedd têg o'm tu, 








E 







Mewn cysur gall'swn drechu'n drwch, 
__ A'u cwynion llym eu gwawdio'r llwch. 
17 Felly i Garchar cyrchwyd fi, 
Lle'r wyf hyd heddyw yn ddi-fri; 
A thros fy mhroffes wiwles wen, 
'R wy'n foddlon myn'd i'r tân a'r prên. 
18 Y carchar im vn felus fu, 
| Erpanydesôfewneidy: 
' Byddai'r crogbren yr un môdd, 
Os Duw ddatguddia'i gariad rhodd. 

19 Cydwybod hy syddim',a hêddy 
A'm gwisgôedd, gwynion y'nt eu gwêdd ; | 
Er meŵn rhwymau, etto yn rhydd, Î 
Rhag brath eu6grwydd nôs a dydd. 

' 90 Pan sôn maent am fy nghyru o'u clyw; 
Angeu, a phethau o'r unrhyw 

_ Pm calon denfyn Duw o'r nêf, 
Ddiddanwch grâs fel ffynnon grêf. 

91 Mor lleied wyddant hwy pwy dda 
Maent yn wneud im' trwy'u trais a'u tra; 
Cynhydda”u llîd fy nghysur llwys, 
Bendithiaf Dduw am hyn yn ddwys. 

a2 Pani yfed, bustl rho'nt mor rhydd, 
Melusa Duw ef nôs a dydd, 

T'r cyfryw radd na wyddant ddim, 
Ei flas y mae mor felus ìm'. 

o3 Fel ag mae'r fall yn dodi o'm bla'n | 
Orthrymder, gôfid mawr a mân, 
Mae Duw yn dodi Crist a'i râs, 
Yn llawer mwy i'm dal'i ma's. o'r 

o4 Er d'wedant, Ffoliaid y'm heb ble, 

O herwydd gotwêdd yn fath le: 
'R wy'n ateb, mai ysgolion yw 
Carcharau'n dysgu marw yn fyŵ- 

95 Nid yw'r hwn waelder, llymder lle, 

Yn attal naws ar Frênim nê' ;. j 
Can's atom neidia fore a nawn, ; i 
Grâs-ymweliadau yn fynych cawn. 

A2 














4 


96 Saint ac angylion sydd yn dîod 
I'n gwel'd, ac Ysbryd Duw'n ddio'd, 
T'n sirio yn ein carchar cry', 
'Tan wialen lem yr anwir lu. | 
21 Mynychach weithiau *mwel Duw'r grâs, 
A'r carchar blin na'r breiniol blâs; 
Wrth yr hwn ddrws yn curo mae, 
Pan mynych teithia heibio'n tai. 
98 Mae sylwedd nefol bethau sy, 
Yn codi'n calon fynu fry, 
Ar aden eryr yn ein dwyn, 
Goruwch cnawdoldeb byd anfwyn. 
99 Mae'n tŷnu ffwrdd bob rhwystrau ffôl, 
Sy'n cadw llawer nawr yn ol, 
*N ein gwneud yn fywiog ac yn hyf, 
I nerthol wrthladd pechod cryf: 
30 'Trwy'r hyn mae Duw'n diffrwytho'n ífri, 
Ddysgwyliad ein gelynion ni, 
Sef buan droi'n wrthgilwyr gwael, 
Fel sect ddiras hên Suddas sael. 
31 Mae'n d'od i'n cof ar hyn o hynt, 
Y gofid ga'dd duwiolion gynt; 
Ac er ein cymhorth, heb ddim cudd, 
Eu gwleddau brâs pan oeddynt brudd. 


32 Î'r rhai sydd:yma am eu bai, 
Digysur yw y lle, nid llai; 

Ond nid i mi, Cyfiawnder Ne” 
— Yw'r chos llysgwyd fi i'r lle. 

33 Fi a'r gwirionedd yr un pryd, 
Gyd-daflwyd yma: (gwìr di-gryd) 
Gyd-orwedd fraich yn mraich heb ball, 
Pob un yn llôn yn dal y llall, 

34 Fel uchel fryn yw'r carchar hwn 
I ni, lle gwelwn yn ddidwn, 
'Tu hwnt i'r byd, gan wledda'n wìr, 
Ar bethau da y bythol dîr. 

35 Oddiyma gwelwn ar un waith, 
I holl wageddau daear faith ; 


_—_ 


a 


o 


Cawn hefyd brofiad er ein bri, 
O wynfyd nêf sy'n ol i ni. 

36 Oddiyma gwel'd yr y'm bob rhai 
Yn gwneud eu rhan, fel chwarwyr chwai; 
Rhai da'n ffyrdd Duw yn cael eu clwy', 
Rhai drwg yn llidio wrthynt hwy- 

37 Odd'yma gwelwn mewn môdd gwìr, 
Pwy droedia'n dêg 'sgrythyrol dìr; 
Hefyd pwy sy'n troi'n eu hynt, 

Fel ceiliog$d gwael y gwynt. 

38 Oddiyma gwelwn yn ddigudd, 

Rai ffryns yn ddangosiadol sydd, 
Mai twyllwyr ydynt, fel y d'wed 
Yr ysgrythyrau'n llawn ar lêd. ; 

39 Pan oeddym rydd yn teithio tìr, 
Hwy a'n twyllasant, hyn sydd wîr; 
Ond 'nawr ni a welwn yn ddigel, 
Nad y'nt ond ffeilsion, swrth, di-zêl. 

40 A'r bydol-ddoethion yn eu dydd, 
Wnaeth broffes fwyn am fydol fudd, 
Nid y'nt ddim gwell i'n golwg 'nawr, 
Na ffrins hên Machiafilian fawr. 

âl Anmharchu'n hunain 'ry'm, medd rhai, 
Wrth orwedd yn fath ffiaidd ffau, 

Yn mhlith rhai drwg: ond etto Crist 
A'n cyfiawnha, mae genym dyst. 

42 Ni a wyddom ndd oes gwg na gwawd, , 
Ddyoddefir 'n awr dros Grist ein Brawd, 
Na lawn wobrwyir gantho ef, 

Pan daw ar noeth gymylau'r nêf. 
43. Pan dengys e'n cyfiawnder hyn, 
Fel heulwen fry ar uchel fryn, 
Gan 'sgubo'n llwyr bob peth i'r llawr. 
Y bernir nì gan wawdwyr 'n awr. 

44 Dedwyddwch dae'r, ni a'i gwerthwn ef; 
Amdŷanodded yn ynêfs | 

. Gadawn y byd lle 'r y'm heb ball, 

Mae'n llawer llai a gwaeth na'r llall. 










6 


45 Llwch am aur yh rhwydd ìi a'i rho'ŵn; 
O angeu'n ffri i'r bywyd ffown, 

Yn iach gysgodau, 'maflyd wnawn 
Mewn dnfarwoldeb, llôndeb llawn. 

A6 Masnachu'r y'm am bethau'r nê';. 
Heb roi dim arall yn eu llê; 

Ond eisoes'rhyn a feddai 'fo;. 

. 'Trwy'r hwíi 'ry'm ni yn byw'n ein bîo. 

47 Ein rhydd-did collwn êr êi fwyn; 
Afiechyd all'sai ffwrdd ei ddwyn 
Am bechod gall'sai'n moddion mau, 
'Trwy dân a lladrôn fyn'd yn llai». 

48 'N awr gwelwn pa ogônìant pur, 

O ddwyn ein crôes heb dchŵyn cub, 
'Tros yr hwn gym'rai'i gtoes heb gri, 
Pan ddaeth o'r nêf yn wâs i ni: 

49 Rho'f gênad gu 'nawr yn eich gŵydd, 
I dyllu twll trwy 'nghlust yn rhwydd; 
Os rhowch im” sicrwydd yn ddi-blê, 

Y crogŵch bêrlyn wrtho e'. 

50 Felly yn gymhwys tro$ yr Oeii; 
Dyoddef yma 'chydig boen; 

Pan y dâw'r ail waith o'r neny 
Cawn cyd-deyrnasu byth uwch ben. 

51 Os rliaid i bâwb o herwydd bai, 
Ddyoddef ângeu mwy, neu lai, 

Neu herwydd Crist, can” gwell yw gwawr, 'T 
'R &n trôs yr olaf syrth i'r lawr. | 

59. Yn awr pwy feiddiai ddweyd ein bod 
Yn gwerthu'n rhydd-did yn ddi-glôd, | 
Pan dd'wed gâir Duw ein bod ni trwy | 
Hyny yn ennill Hlâwer mwy. | 

53 Etto clyweli chwì gnâwdol rai, | 
Yr hyn wy'n ddywedyd yn ddiau, | 
Yn eich priodol raith eich hun, & 
A chwedi'n llonydd i'ch beb un. 

54 Am lewdef soniwch weithiau'r siwr, 
Gan gyíîif ìwnw yn benaf gwr, | 








































mr 


Na ofno ymladd yn ddiwad, 
Ag un gwr glew o fewn eìn gwlâd. 

55 Os teilwng glwys yw rhai'n o glôd, 
Am wâg-ymffrostio rhwysg a rhôd, 
P'odd beiddiwch farnu neb o'r rhyw; 
Sy'n filwyr dewr yn achos Duw ? 

56 Chwi drwch ben enciliwr clau, 

Am bin chwi godwch frwydr frau, 
Yn erbyn pechod y rhai drwg, 
Ni feiddiwch ddweyd rhag ofn eu gwg. 

57 Er dewred yw'ch ysbrydoedd chwi, 
Amryw fatterion gwâg dif, 

Mae pechod wedi'ch cylchu'n grwn, 
'R y'ch gan y fall yn gaeth mi a'i gwn- 

58 Ni feiddiwch sefyll dros y gwìr, 
Can's crynu 'ry'ch rhag carchar hîr; 
Ni feiddiwch chwareu ar y pren, 
Eich rhan dros Grist Tywysog nen. 

59 Gwybyddwch 'n awr, le glewder gwiw, 
Sef yn y rhai sy'n ddewr dros Dduw, 
Yn erbyn diafol, angeu d, 

Er gwaetha gwiail y drwg lu. 

60 Dyma'r rhai y'nghyfrif Duw, 
Sydd lew eu bryd heb ofni briw; 
Dyma'r dynien ffodd heb ffacl, 
Goruwch cyrhaeddiad natur wael. 

61 Yn gynta'n calon conc'rant hwy, 
Pob bydol ofnau tôrant trwy, 

Hên Satan tôst a'j saethau tân, 
Erlydiol ddynion fawr a mân. 

62 Conc'ro maent wrth gwympo'n gu, 
Yn lladd wrth farw'n hoyw hy; 

Yn conc'ro fwyaf, pan i lawr 
Y curir hwy gan angeu cawr. 


68 Ond plant y byd ni ddêall hyn, 
'Mae mhell uwchlaw eu synwyr sŷn; 
Eu gwynfyd ceisiant yn y byd, 

Gan sathru'r glwys ogoniant clyd. 





8 


64 Ni all y llwfr yn y llu, 
Byth neidio i'r faingc fel campwr cu, 
Dylluanod nôs a'r cogfrain mân, 
Os yn y cwch ddychymmyg cân. 
65_Ni phrisla*r moch mo'r perlau pur, 
Eu sathru wnant fel soegion sur; 
Ond etto'r aoeth farchnatwr da, 
Am danynt mawr lafurio wna. 

66 Ystyria ddyn wy'n ddweyd, o dde', 
Iawn farna bob peth yn ei le; , 
Pan chwario pawb eu rhan eu hulfî, 
Ceir gwel'd pwy deca', lôna'i lun. 

07 Ai'r rhai a'n bwriodd yma i lawr? 
Neu'r rhai sydd yn ein gwawdio'n fawr? 
Neu'r rhai sy'n tôst anrheithio'n taì? 
Neu ni sy'n dyodde'n fwyn heb fai ? 

68 Cyfrifwn hwnw'n benaf beth, 

Yn olaf fydd heb unrhyw fêth ; 
A'r dynion hyny'r dedwydd rai, 
Sy'n dal y pethau sy'n parhau. 

.69 Beth! er eu bod yn costi'n ddrud, 
Ymrown eu prynu ar bob pryd; 
Cawn wel'd nad colled fydd ein gwaith, 
Pan fo rhai mall mewn poenau maith. 

70 Na feiwch mwy ar seintiau grâs, 
'Trwy eich doethineb cnawdol câs; 
Ond gwrided y drygionus rai, 
Gan faint eu Jlîd, a'u gwawd nid llai. 


DIWEDD, 


| ABERYSTWYTH: ; 
ARGRAFFWYD GAN JAMES A WILLIAMS: 
' ÎLle y mae yn barod i'r Wasg, y Lyfrau hyny a elwir Y RHED- 
EGWR YSBRYDOL, a THEML SALOMON WEDI EI 
HYSBRYDOLI, y ddau o waith IOAN BUNYAN, 
nb 


1809. 





